WicipediA 


Cynhanes 


Cynhanes yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at y cyfnod maith 
cyn ymddangosiad y cofnodion ysgrifenedig cyntaf, mewn 
cyferbyniaeth â hanes. Mae hanes yn tynnu ar ffynonellau 
ysgrifenedig felly, tra bod cynhanes yn dibynnu ar dystiolaeth 
archaeolegol . Mae ei hyd a'i barhâd yn amrywio o le i le yn y 
byd. 

Yn Ewrop y cyfnodau traddodiadol ar gyfer cynhanes yw: 

■ Oes y Cerrig (sy'n dechrau gydag ymddangosiad 
cyntaf y ddynolryw) 

■ Hen Oes y Cerrig, neu'r cyfnod Paleolithig 

■ Oes Ganol y Cerrig , neu'r cyfnod Mesolithig 

■ Oes Newydd y Cerrig, neu'r cyfnod Neolithig 

■ Oes yr Efydd 

■ Oes yr Haearn 

Gweler hefyd 

■ Cynhanes Cymru 


H 


Cyfnodau cynhanes 

La Tène 


Hallstatt 


Oes yr Haearn 

Oes 

ddiweddar yr 
Efydd 

Oes ganol yr 
Efydd 

Oes gynnar yr 
Efydd 

Oes yr Efydd 


Chalcolithig 


Neolithig 

Mesolithig 


Paleolithig 

Uchaf 

Paleolithig 

Canol 

Paleolithig 

Isaf 

Hen Oes y 
Cerrig 


Oes y Cerrig 


Protohanes 


Cynhanes 


Eginyn erthygl sydd uchod am hanes. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/ 
w/index.php?title=Cynhanes&action=edit) . 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Cynhanes&oldid=2477370" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 23 Ebrill 2017, am 01:28. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creat iye Commons A ttri bution-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddlo'r Drwydded am fanylion pellach. 






